LLOFRUDDIAETH 

Morwyn a Phlentyn sugno 

I JOSEPH LLOYD, FFERMWR, 

YN FFOREST DELAMft#,-'.-,, 

SW YDD GAERLLEON, 'Af ^ ' '' - 

AR ' x 

NOS Y BYMTHEGFED O FES TACHWEÖB; 
1811. 


Aberyitwyth, Arpfraffwyd gan S. Williams— 1812 . 

Chwi wragedd mwyn sy’n famau plantj 
Mae llawer cant yn ẃylo, 

Wrth glywed am y Mwrddra tòst, 
y galon losg wrth wrando ; 

Un JosEPH Lloyd oedd enw’r gwan, 
Medd ’r hanes, Ffermwr bychan, 

Wrth Delamere oedd ei artrau, 

Yn ol ’r hanes gefais innau; 

Dyna’r fan bu tywallt gwa’d, 

Pwy fam na thâd na ’ìarai ? 

Tachwedd fis, bymthegfed dydd.j 
Y cyfrif sydd i’w gofio, 

Uhwech o ddynion ddaeth i’r tỳ, 
ì ’mofyn lletty yno; 




Y Wraîg ddywedodd, gair sirióli, 

Nad oedd gwelyau iddynt gysgu, 

Fod groeso iddynt fyn’d i’r ’sgubor, 

Pe buasai gwell, hwy gawsent ragor ; 
Ni haedd’sent hwy, a dweyd yn làn, 
Ond uíFern dàn yn drysor. 

Wedi dangos parch i dre’, 

Fwy dybiaì buasai iddynt 
Osod dwylaw ar y Ferch, 

Ag oedd mor serchog iddynt; 

Alyn’d à’r pár bìancedi cryno, 

A chanwyll hefyd i’w goleuo: 

"Yn y fan pan aeth hi allan, 

Gosod dwylàw arni ’n aíîan, 

Tòri ei phen o glust i glust, 
y gwaed sy’n dyst ei hunan» 

Y Wraig wrth gly wed per-lais hon, 

A chalon drpm ofidus, 

Heb wybod p’le i geisio ffoi, 

¥n ddigon ciáu yii ddilys ;. 

Awdwr îièfoedd fawr a daear, 

Fu’o gymlìorth iddi mewn cyfyngdar, 
F:<í fi.hymgededdodd ac a’i cyddiodd, ■ 
T/wy’i rägluniaetli Te.a’iTipiodd, , - 
Dan Dwba liaeth yr aeth hi’n grwn, í 
ác ofn trwm a’i lìanwodd* 




Oh ’r brofedigaeth Iwythog, lyml 
Gwrandewch ar hyn, wyr ieuainc, 

Y Mwrddrwyr ddaethaot ’nol i’r tỳ, 

Arn dani hwy ’mofynent: 

Wedi iddynt fethu’i îfeindio, 

’Roedd yn y Cawell Bientyii sugno, 

Y baban gwirion, angel tirion, 

Iledyn gwan o dan ei chalon, 
Cymmerent hwn yn grwn mewn llaw, 
A’i fam mewn braw ac ofon. 

Dw’r berwedig oedd ar y tân, 

Oh, aethus, aflan weithred l 
’Sgaldanu traed y Plentyn gwan, 

Â’i aiiwyl Fam yn clywed: 

Yr oe’nt yn dywedyd, dyma’r geirìau,. 
Fe ddaw’r hên gàth wrth lais y catham 
Wedi fíaeìu’i gwel’d hi’n dyfod, 

Hwy ro’ent i’r Baban farwol ddyrnod,, 
Ffysto ei ben yn erbyn ilawr, 

Oh’r weithred wyddfawr hynod! , 

Gwaelod Twba oedd yri lle Bwrdd^ # 
1 ranu ffwrdd yr Arian, 

A’r Wraig o fíano’n cwatto’n gîôs, 
Mawr oedd ei lo’s hi, druati; 

Hi glywai dri o’r chwech yii settlo, 
B’ie aent i gysguT noswaith hòno. 


I Dy Tafarn yn ochr Forest, 

Yno yr aethont heb fawr orchest; 

^iiant aeth y líeiíl, na wy’s pwy dirj 
A dweyd y gwîr yn earnest. 

Gŵr y tŷ, pan ddaeth i dre% 

A gwel'd fath le aflawen, 

Rhyfeddu oedd heb wel’d un dyn, 

AT Plentyn oedd yn gelaìn. 

Y Wraig, wrth glywed llais ei Phiiod, 
A ddaeth allan, er mawr syndod, 

Hi fynegodd iddo ’r cyfan, 

Ei holl drafferth yno, druan : 

Yntau wrth glywed, synu wnaeth, 

Yn union aeth e’ allan. 

Hèla ei geffyl wnaeth e*n glou, 

I gael crynhoi cym’dogion ; 

Kesaf peth, i’r Tafarn a’th, 

A gofyn am fath ddynion. 

Gẃr y Tafarn dd’wedodd wrtho, 

Mae yma dri yn oysgu heno, 

Gadewch hwy ’n Ilonydd hyd y bofau. 
Fy ngheraint ydynt, LtóYD ddywedai. 
Dyna ’r fan y daliwyd tri; 

Yn awr maent wedi dyoddau. 

T. THOMAS, Abertawe, a’i Cânt. 
biwídd. 


